MARWNAD. 
AR FARWOLAETH 


Y PARCH. THOMAS GREY, 


Gweinidog yr Efendŷl yn Ffos-y-ffin, Aber-meirìg, (a 
a Llwyn-y-piod;: yn Sir Aberteifi o 





YR HWN 


A ORPHWYSODD ODDIWRTH EI LAFUR 
MEHEFIN 9, 1810, YN 77 MLWYDD OED.. 


'Bu yn y Weinidogaeth Thyddoedd, 






Y TESTUN DI 
MR 


DDAF Â BREGETHODD 
REV 6DDI ARNO. 








Ì agoryd ên llygaid, ac i'w troi 9 dywy lwch i” 
oleuni, ac o feddiant Satan at Dduw ; fel y derbyn- 
10nt faddeuant pechodau, a chyfran yn mysg yrhai. 
a sancteiddiwyd, trwy, y ffydd sydd ynof íi. 

aU ; ACTAU xxvi. 18, 


A'r doethion a ddyscleiriant Jel dyscleirdeb y ffur- 
Jafen; a'r rhai a droant lawer î guliawnddfh fydd- i 
ant fêl. y sêr byth yn dragywydd. 
DÂN, xii. 3. 


— 


', ABERYSTWYTH: | 
Bo... ARGRAFFWYD GAN JAWES A WELLIAMS, ; 
z ad f $ h 
1810, 
«eno OS ê 
Ŵ le ŵ y Î _ 4 . 





sa. Ul 








1 


MARWNAD, &c. 


FT nm 


NA feddwn i ar eiriau, 

Dysg adawn a chymhwysderau, 
Fel y gallwn osod allan, 
Ar ryw gyfrif yma gyfran, 
Ger eich bronau, mewn prydyddiaeth, 
Ddwys alarus Goffadwriaeth ? 

Dewch ynghyd oll i gyd 

'Yn astud ì wrando, 


' Clywch fy araeth unwaith etto, 


Wael greadur, cyn ymado. 


Y mae galwad uchel uchel, 

Arnat etto, Seion dawel, 

Wisgo lliain sach, a lludw, 

Ac i wylo'r dagrau'n chwerw : 

Defîro'n fuan o'th gysgadrwydd, 

Gwisg dy alar wisgoedd beunydd, 
Newydd blin 1 bob un, 
Sy'n dilyn duwioldeb, 

Ac yn caru'r brawdol undeb, 

Yma yn y rhyfel caled. 


Mis MEHEFIN, yn y borau, 

Y trydydd dydd, 'rwy'n cofio'r onau, 
Daeth i'm clustiau newydd trwstan, 
'Treuliodd canwyll oleu allan, 

Seren hardd ddyscleirwych gyson, 
Hìr oleuodd wersyll Seion; 


Am THOMAS GREY, wylo mae 


Amryw rai gweiniaid, 
Y? mhlith y diadelloedd defaid 
Pawb sy'n cwyno âm eu colled 











3 
pn 

A Colled fawr yn gyffredinol, 

Pwy all ddweyd eì maint yn hoHol; 
Colled trwm, nis gallwn gelu, 
Colli tâd o blith y teulu, 
Colli blaenor a. banerwrs 
Bugail doeth ac adeiladwr, 
Tywysog hy, cadam, cry', 
A threfnwr llu'r rhyfel, 
Oddi wrthym wedi 'madael, 
V'r drag'wyddol drigfan dawel. 

5 lsel, hyfryd, serchog, mwynaidd, 
Cywir farn, a gwîr nefolaidd, 

. Pwyllog, medrus, amyneddgar, 
Duwiol, doeth, a dyoddeigar, 
Parchus oedd gan bawb o'r bobol 
O bob enw yn gyffredinol; 

'Tvwy gymhorth grâs cyhoeddai ma's, 
Mewn urddas mae noddfa, 
Diogelwch a diangfa, : 
Y nghlwyfau'r Oen i'r dynon. waetha”. 


6 Weithiau bydda'i eiriau tanllyd, 


Fel cleddyfau llym, dychrynllyd. 
Llymdra'r ddeddf, a dwyfol hoc! 
Sicrwydd barn a thrag'wyddolc o, 
Natur pechud, a'i eZeuhiau, 
A'i ofnadwy ganlyniadau, 
Dwêyd 'roedd e' y'mhob lic. 
Y byddai yn llefaru, 
Nad oedd wiw 1 neb hyderu 
Am lanhad, heb waed yr iesu. 


ŷ Pan b'ai arswydiadau'r gyfraifs 
Ar feddyliau rhai'n cael effaitr 
A3 








dar ; ' ì 
Yn eu gwasgu i wyneb marw, 
Yna'r Grey a ddywedai'n groyw, 
Bechadur gwan, na-ddigelona, y 
Tro dy wyneb i Golgotha, | 
Yno bu'r Iesu cu, 
Yn talu dy ddyled; 
Mentra arno gorph ac enaid, 
Mae, 'fe'n derbyn pechaduriaid. 
8. Yn gyffredin 'roedd ei eiriau 
Fel diferiad mêl o'r diliau, 
Neu fel dyfroedd oerion hyfryd, 
I'r sychedig, Hesg ei ysbryd, 
Gwell oedd ganddo efengylu, 
“ Helpu'r &wan, a'i godi fynu, 
werw Ìo's, angeu gro's, 
Yr achos a'r effaith, 
Oedd ei study ef a'i drafferth, 
Yno^'r oedd ei ho]] fywiolaeth, 
9 Ond wrth goîio mawredd doniau, 
Defnyddoarwch â rhinweddau, 
Y mae rhwymau arnaf weithian, 
Enwi'r man y tarddodd allan, 
Môr di-drai, heb draeth na gwaelod, 
O drag'wyddol drefniad Drindod, 
Yno mae yn parhau, 
Drysorau diddarfod, 
_ Lle ca'dd Grey ei wisgo'n barod, 
Ag arfogaeth oddi uchod. 
10 Y mae galar mawr a hiraeth, 
Y'n gyffredin trwy 'r gym'dogaeth 
5. 'Trwy holl barthau Cymry'n gryno, 
| Am y brawd sydd wedi 'mado, 





— 








5 


ddd 


Ond pe gallem heddyw ganfod, 
Fath orfoledd sanctaidd hynod, 
bn * _ Sydd. yn bod uwch y rhôd, 
Diddarfod gan dyrfa, 
" Oll â'u tânau am y tŷna, 
Yn ei reso i'r orphwysfa. 


11 Yma ngwlad y galarnadau, 
Y mae ambell awel weithiau, 
Yn arogli'n bur gysurus, 
Gwleddoedd hyfryd gwlâd Paradwys, 
Ac yn llôni rhai eneidiau, 
Sydd yn llethu dan eu llwythau; y 
Mawr yw braint pawb o'r saint, 
Er cymmaint f'o”u gofid, 
Mae iddynt etifeddiaeth hyfryd, 
'R ochor draw yn nhir y bywyd. 
12 Dros brydnawn y mae wylofain, 
Fe ddaw etto foreu llawen ; 
Ni bydd neb yn eisieu yno, 
Fe ddaw *r teulu adre 'n gryno; 
Plant y cystudd cwm'rwch galon, 
Y mae diwedd i'ch treialon ; 
' Mae boreu'n d'od yn ddio'd, 
Ceir hyfryd gyfarfod, o 
Pawb a'r ddysclaer wêdd en prïod, 
Gwyn eu byd y bobol barod. 
18. Rowlands enwog welir yno, 
Gyda William Llwyd o Gaio: 
Robert Roberts, ŵrol ysbryd, 
Heb un llesgedd nac afiechyd ; 
Grifjith Jones, a Dafydd Morris, 
Thomas Grey, a William Davies, 





6 


to 





Yno maent gyda'r saint, | 

Mewn uchel fraint ryfedd ; U 
Pawb yn moli'r Oen:a'i rinwedd, y 
Mewn trag'wyddol wìr dangnefedd, 


14 Weithian Seion na fydd segur, 
| Mae'n bryd deffro bawb o brysur, 
| Galw'n daer/o flaen yr orsedd, 
| Pledia'r addewidion rhyfedd, 
i : Dywedodd Duw y. rho'r fugeiliaid; 
| Wrth ei. fodd ì borthi'r defaid ; 
' Frodyr, dewch, ymgryfhewch, yb 
Na lwfrhewch etto, f 
Help i wasgu'n mlaen, a phledio | 
'R hên addewid ynddi-ildio, ^R 
15 Seion dirion, dwys ystyria, | ag 
' Er yn wân, na ddigalona, ŵ 
Nid dy adael mae dy Arglwydd, î 
Fe gyn etto ganwyll newydd; 
Yr oedd coleu Grey'n dyscieirio | 
Yn fwy tanbaid cyn ymado, l-.) 
Hyny sy'n argoel cry', MI 
|. Fod Arglwydd y winllan, 
. Etto'n meddwl danfon allan, 
' Weithwyr da mewn duwiol anian- 
| 


MW —— 


| jô Pan fu farw Moses fwynedd, 

i Ar y mynydd anchyfanedd, | 
L Fe wnawd Josua'n offeryn, 1 
| Yn llaw Duw, i ledio'r fyddin; 

Eleazar, gwisgwyd hwnw, 

| A gwisg Aaron, cyn ei farw: 

Y mae Duw etto'n fyw, í 
Ein cysur yw cefio, R 











7 


—_— 


Fel daeth hên Elias heibio 
Eliseus, roi fantell drosto, 


17 Pobl Ellanarth a Llan-ddewy, 


Ffos-y-ffin, a'r wlêd oddeutu, 

Llwyn-y*pïod, Abe€r-meirig, 

Frodyr anwyl a charedig, 

'Trwm yw 'chgalur chwi a*ch colled, 

Pwy na wylai wrth'êi weled ? 
Rhaid cario'r gro's ddydd a nôs, 
'Tr^o'r einio's yn para; 

Mae pob cystudd a chyfyngarta, 

'N pery'r duwiol ddweyd, diangfa. 


18 Frodyr anwyl a charuaidd, 


Byddwch bwyllog ac arafaîdd, 
Cym'rwch reol y dystiolaeth, 
Fe ddaw Duw ag iachawdwriaeth, 
Fe wna etto, os bydd achos, 
Hollti'r môr ì gadw'r einio's; 
Daw ei hun f'o'n eich trìn, 
Yn Frenin'a.Phropliwyd, 
Byddo'r Iesu i'r rhai a brynwyd 
Ar Galfaria, ac a alwyd. 


19 Gweddîdaer danfonwch fynu, 


Mae'n llawn bryd-dihuno ati, 
Am gael flelp a chyfarwyddyd 
Duw ei hun; a'i rasol Ysbryd, 
Beth i wnêyd erllês y teulu, 
Clod a pharch i achos Tesu, 
Glynu ynghyd oll ì gyd, 
' Yn un-fryd â'u gilydd, 
Mewn cysondeb'ac onestrwydd, 
Duwiol, doeth, y'ngwaith yr Arglwydd, 














a ; a 7 o Ï 
| 20. Mr. Hughos, a'i deulu'n BDynd, .. i 
|. Mawr ywch colled chwi am dano,. 
i. Waith mor-hyfryd a dyddanus ï 
| Oedd eì gwmni mwyn, eysnrus, fh 
“| Cyfaill gwych ymhob gorthrymder, 4 
«Hawdd ei drin; a mwyn ei: dymher; 
A a3 “Arglwydd mawr, danfon lewr, 


Y dendith fawr, hyny, 





i 
i 
6 
Ê 
f 




















1 dy Y 





iachawdwriaeth; a 
gwelodd etio unwaith, 
A Madden ^ch jechody. 

nyg prae cly mmod ; 
ofid caled, 
Yth beb:enaid,. 

; Poen-a braw 'r 0chr, draw, 
:. 'Felcumwlaw a chenllysg, 

O ddigofaint Duw'n ddigymmys 
















SG 


«2 


Gwell eh heddyw dderbyn addysg... 
ì “o  MARREFES O'i Clnl. ^ 
DIWEDD ea 






